


ŵ 





I'w ganu ar y tônau aelwir,“ Ymdaith Rochester,” a 
“Dewrder y Cymry.” 





“DEFFROWN yn ystyriol i ganu'n blygeiniol 


Mawl Iesu melusol yn llwyddol ein llef; 

Daeth hyfryd newyddion dyddanol i ddynion 

Am eni Mab cyfion dawn union Duw nef; 

O fynwes gwir fwyniant gogoniant disgynodd, 

Y gair a gywirodd, fe ddeuodd yn ddyn; GY 
Bru morwyn gymmerodd fe'i gwisgodd fel cysgod 
Ein natur a burodd' a ddododd i'w Dduwdod 
A chymmod iachâd i Adda ac i'w had 

A ranwyd o rinwedd Iôn rhyfedd yn rhad ; 
Nyni oedd golledig drancedig drwy'r codwm 

Tan ddystryw tyn ddwystrwm yn noethlwm o'r ne', 
Ond wele'r angylion lu gwynion yn gweini , 
Rhyw newydd rhyfeddol, dymunol, am eni 

Gwr i ni gwir yw, yn Geidwad iawn gwiw, 
Eneiniog yr Arglwydd, un dedwydd Oen Duw, 


2. Cyttundeb boreuolnna syfl yn drag'wyddol, 
Fu rhwng y bendigol Fab dwyfol â'i Pad, 


2 


Am drefnu ffordd eglur a chodi pechadur 


O'i ddyled a'i ddolur, â chysuriachâd; 

Y Tad a'i danfonodd, o'i gariad fe'i gyrodd, 

Y Mab ufuddhaodd, cyfryngodd un fryd, >^. 
A'r Yspryd Glân tirion ein Ïôn a'i eneiniodd, 
Yn ben cyfammodwr faddeuwr fe ddeuodd ; 

Ac Abra'm drwy ffydd-a-welodd ei ddydd, 


Yn mhell cyn êi eni'n ein rhoddi ni'n rhydd; 











2 


Bu Moses a Dafydd mewn cynnydd yn canu, 
Proffwydo a chyffesu am urdd Iesu mor dda, 
Esaiah, Hosea, Ioel, Daniel, a Iona, 

Ezeciel, a,Ieremi, Malachi, Micah; 

Ac eraill a gair yn helaeth un air, 

O gywir broffwydi am eni Mab Mair. 


3. A phan ddaeth cyflawnder o rym sêl yr amser, 
Daeth Brenin cyfiawnder drwy burdeb i'r byd, 
A'i fawredd o forwyn, un llariaidd ac addfwyn 
Yn marchog ar asyn, morisel ei fryd; 

Ond nid ei dderchafiad, ond codiad o'u cadwen 
Golledig blant Eden oedd diben ei daith ; 

Y gwaith yn gu ethol ddiffynol orphenodd, 
Drwy chwys ac ing caled ein dyled a dalodd, 
Nid ofnodd un dôn, na phwys gwayw ffon, 

Ein gwared oedd gwelwch hyfrydwch ei fron; 

Ei groes'a'i ddrain goron gan hoelion gynnaliodd, 
Ein camwedd gymmerodd a barodd ei boen, 

Pur Oen ei bêr enau mewn geiriau ni agorodd, 
Maddeuodd yn ddibaid i'r lleiddiaid a'i lladdodd ; 
 Gweddiodd ddydd pryn ar Galfari fryn, 

“ O Dad na ddod iddyn' i'w herbyn mo hyn.” 


4. Y pethau berthynant mewn haeddiant i'n 
heddwch 


I gyrhaedd hawddgarwch dedwyddwch Duw Dad, . 


Gyflawnodd yr Iesu o'i "wyllys a'i allu 
Trwy sanctaidd fucheddu a gweithredu'n goeth rad; 
Y gyfraith fawrhaodd, cyfiawnder foddlonodd, 
Ein dyled a dalodd o'i wirfodd â'i waed, 

Fe wnaed ei fynediad wrth rad ei weithredoedd 

I gau ar byrth uffern, ac agor y nefoedd ; 

Ar gyhoedd wr gwiw fe ddodwyd gan Dduw 

Yn deg brynedigaeth o'r arfaeth gwir yw. 

Y gwaith mawrininnau i'w ddeclìrau trwy ddychryn: 
Yw gwylied ein gelyn a dilyn ein Duw, 

A byw ar ei fynwes iw gynhes ogoniant, 

Gan wadu'r byd-hudol yn drechol a'i draehwant; 


ec daE uu TA 


i| 
i 
ji 

| 


SS 


| 


























9 


Er llwyddiant drwy'r llen, rhown bawb bwys ei ben: 
Ar Grist am ein pg bob mynyd, Amen. 





EMYN 


| AR ENEDIGAETH IESU GRIST. 





I'w chanu ar y dôn a elwir “ Mwyneidd-dra,” 


CrywcuH, clywch newyddion borau 

ddaeth o'r nef, ddaeth O'T nef, 
Mab uchel i'r cadachau, ddaeth o'r nef! 
Bydd lawen iawn Ferch Sïon, 
Yn foreu gwisg dy goron, 
Dy frenin doeth o galon: 

“ddaeth o'r nef, ddaeth o'r nef; 
Pardynwr meibion. dynion, ddaeth o'r nef. 


2. Llawr tywynodd golau 
dyma 'r dydd, dyma ^r dydd. 
Ar fïo a chysgod angau, dyma 'r dydd; 
Y gair oedd o'r dechreuad; 
Di-ddechrau di-ddiweddiad,. 
Ef ydyw'r adgyfodiad,. 
dyma'r dydd, dyma'r dydd), 
Daeth i ni'n gadarn Geidwad, dyma'r dydd. 


3. Addewid oediog Eden, 
yn y byd, yn y 5 
Esgorodd ar ei Bachgen, yn y byd ;, 
Hwn ydyw Crist ein cysur 
Gymmerodd le pechadur, 
Fe wisgodd ef ein natur 
yn y byd, yn y by, 


I dalu a dwyn ein dolur, yn y byd.. 





A. 


4, Mae sain yr udgorn arian bbw i 
awn y'mlaen, awn y'mlaen, 
Yn uchel alw i'r winllan, awn y'mlaen, 
Mae gwledd gan Frenin Sïon, 
A'i fwrdd yn llawn danteithion 
O basgedigion breision, 
awn y'mlaen, awn y'mlaen, 
A gwin i'r trwm eu calon, awn y'mlaen. : - 


5. Ffown, ffown a byddwn barod, 
':gydaibrys, gyda brys, 
I Soar cyn y gawod, gyda brys; 
Mae Sodom a Gomora 
Ar fyr i gael eu difa; 
Cyfodwn awn oddi yma 
i gyda brys, gyda brys, 
At Grist y Ddinas noddfa, gyda. brys. 


6. i'r Tad a'r Mab a'r Yspryd "We 
Glân b'o clod, byddo clod, 
Y Drindod ddifrycheulyd, byddo clod; 
I'r Tad yn rhad a'n carodd, 
I'r Mab yn rhad a'n prynodd, 
I'r Yspryd Glân a'n galwodd, 
byddo clod, byddo clod, 
Tri'n undod, hanfod unfodd, byddo clod. 


D.S. Y cyfansoddiadau uchod a gymmerwyd allan 
o lyfr a elwir “DILIAU BARDDAS,” o waith y Bardd 


— V enwog RoB&RT Darris, Nantglyn, lle y gellir gweled 


(ymmhlithpethau eraill)luoedd o Garolau, Emynau, &c, 

gorchestol a melusion. Cyhoeddir y Garol a'r Emyn 

yma trwy ganiatâd neillduol yr Awdwr, i WM. FFRosT,, 

ond ni oddefir i neb arall eu cyhoeddi o dan berygl o 
gael ei gosbie 


. PLA AEN 
M.W. WHITE; ARGRAFFYDD, MERTHYR-TYDFIL, 





